WikipediA 

Hebreska 


Hebreska (hebreska Jl’lll/) er vestur-semískt mál, 
náskylt arameísku og arabísku. Klassísk hebreska er 
málið sem er á hebresku biblíunni. Nútímahebreska, ivrit, 
er opinbert tungumál í ísrael, auk arabísku. Hebreska er 
rituð frá hægri til vinstri með hebreska stafrófinu. 

Hebresku má skipta í tvö tímaskeið. Eldra hebreska 
stafrófið hafði 22 bókstafi eins og í nútímahebreska og 
líkt og í egypsku atkvæðaskriftinni eru eingöngu 
samhljóðar ritaðir. Að útliti er eldra hebreska starfrófið 
líkara letri Fönikíumanna, enda afkomandi þess, en yngra 
hebreska stafrófinu. 

Elstu heimildir um hebresku er að finna í Deboraljóðinu í 
Dómarabókinni frá ca. 1250-1000 f.Kr. Klassíska málið 
stóð með blóma frá 1000-538 f.Kr. en hebreska mun hafa 
verið upphaflegt tungumál Gyðinga enda er Gamla 
testamentið skrifað á því máli. Gyðingar munu þó 
almennt hafa talað annað semítískt tungumál við Krists 
burð, arameísku, en þeir héldu hebresku sem helgimáli, 
líklega svipað og latína hefur löngum verið notuð í 
kaþólsku kirkjunni. Þannig hélst hebreska sem ritmál 
fræðimanna og fram á okkar tímatal er verið að skrifa rit í 
Júdeu á hebresku og arameísku, samanber Mishnah, 

Talmud og Qumran-handritin. 

ísraelsmenn hafa unnið markvisst að því að koma 
hebresku á sem móðurmáli í ísrael en áður en Ísraelsríki 
var stofnað réðu Bretar Palestínu og voru þá þrjú opinber 
tungumál í landinu: arabíska, hebreska og enska. Um og 
eftir stofnun Ísraelsríkis 1948 flúðu margir arabar landið 
og fjöldi Gyðinga streymdi þangað. Gyðingarnir komu 
víða að með hin ýmsu móðurmál, eins og þýsku, 
rússnesku, pólsku og jiddísku. 

Nútíma hebreska byggist á hinu forna helgimáli og er 
móðurmál flestra ísraelsmanna í dag (um 7 milljónir 
manna eða 77% þjóðarinnar) en talið er að alls tali um 15 
milljónir manna hebresku í heiminum í dag í ýmsum 
löndum. 

Á Hólum í Hjaltadal er eintak af Biblíunni á hebresku og eru skrifaðar inn í hana athugasemdir meðal annars 
með hendi Guðbrands Þorlákssonar Hólabiskups (um 1541-1527). Guðbrandur var stórvirkur á sviði 
þýðinga og bókaútgáfu en mesta þrekvirki hans var útgáfa Biblíunnar árið 1584. Hugsanlegt er að 
Guðbrandur hafi notast við hebreska frumtexta Gamla testamentisins er hann bjó biblíuna í íslenskan 
búning. 


Hebreska 
JVIDAJ, Ivrit' 

Málsvæði ísrael og öðrum löndum, s.s. 

Argentínu, Brasilíu, Tjíle, Kanada, 
Frakklandi, Panama, Bretlandi, 
Bandaríkjunum og Úrúgvæ 
Heimshluti Miðausturlönd og víðar 


Fjöldi 

málhafa 

um 15 milljónir 

Sæti 

83 

Ætt 

Semísk tungumál 


Vestursemísk mál 

Miðsemísk mál 
Norðvestursemísk mál 
Kanansmál 


Hebreska 

Skrifletur 

Hebreska stafrófið 


Opinber staða 

Opinbert 

tungumál 

ísrael 

Stýrt af 

Hebreskuakademían 
(nnavn \\vSii n'nT[7Nn, 
HaAqademia LaLashon Halvrit) 


Tungumálakóðar 

ISO 639-1 

he 

ISO 639-2 

heb 

SIL 

heb 

ATH: Þessi grein gæti innihaldið hljóðfræðitákn úr 

alþjóðlega hljóðstafrófinu í Unicode. 





Efnisyfirlit 

Ritháttur og letur 

Sérhljóðar 

Samhljóðar 

Mater lectionis 

Áherslutákn 

Málfræði 

Heimildir 

Tenglar 


Ritháttur og letur 


Nútíma hebreska er rituð frá hægri til vinstri með hebresku letri. Nútímastafrófið er byggt á ferkantaðri 
leturgerð, sem er þekkt sem ashurit (assyríska) og hefur þróast úr arameíska stafrófinu. Skrifstafir hebreska 
stafrófsins eru meira hringlaga og eru sumir allfrábrugðnir samsvarandi prentstöfunum. Miðaldagerð 
skrifstafana þróaðist í aðra leturgerð, rashi letur, sem samsvarar skáletri og er notað fyrir undirmálstexta og 
skýringaglósur í trúartextum. 

Sérhljóðar 


Upprunalegir biblíutextar á hebresku innhéldu eingöngu samhljóða og stafabil og er sá ritháttur enn notaður 
í Torah-ritunum sem notuð eru í sýnagógum. Til er ritháttur sem inniheldur sérhljóða sem kallast niqqud 
(þýð. punktar) og þróaðist á fimmtu öld. Sérhljóðarithátturinn er einkum notaður í dag í prentuðum Biblíum 
og trúarritum en einnig í ljóðlist, barnabókum og byrjendatextum handa nemum í hebresku. Mest af 
hebreskum nútímatexta er ritaður með eingöngu samhljóðum, stafabilum og vestrænni punktasetningu og til 
að auðvelda lestur án sérhljóða eru svokallaðir matres lectionis (sjá neðar) notaðir í orðum sem annars væru 
rituð án þeirra með niqqud rithætti. Niqqud rithátturinn er stundum notaður þegar nauðsynlegt er að draga úr 
tvíræðri merkingu orða, (svo sem þegar ekki er hægt að skilja eins stafsett orð út frá samhengi í texta) og til 
að rita erlend nöfn í þýðingum. 

Samhljóðar 


Hebreskir samhljóðar eru allir táknaðir með einum staf (með fáeinum undantekningum í nútíma hebresku). 
Sumir samhljóðar eru táknaðir með sama bókstaf, t.d bókstafurinn “bet” fyrir samhljóðana /b/ og /v/ - en þá 
er greinarmunur gerður á “hörðum” samhljóða og “mjúkum” og ræðst framburðurinn þá oft af samhengi 
textans. Með punktarithætti, niqqud, eru harðir samhljóðar táknaðir með punkti, sem kallast dagesh, í miðju. 

Það eru tuttugu og tveir bókstafir í hebreska stafrófinu, sem kallast „aleph bet“ eftir fyrstu tveimur 
stöfunum. Bókstafir stafrófsins eru eftirfarandi: Aleph, Bet/Vet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Chet, Tet, 
Yod (borið fram Yud af ísraelum), Kaf/Chaf, Lamed, Mem, Nun, Samekh, Ayin, Pe/Fe, Tzadi, Qof (borið 
fram Koof af ísraelum), Resh, Shin/Sin, Tav. 


Mater lectionis 







Bókstafirnir he, vav og yod geta táknað samhljóðana /h/, /v/ og /j/ eða komið í stað sérhljóða og nefnast þeir 
þá „emot q'ria“ (matres lectionis á latínu eða „mæður lestrar“ á íslensku). 

Stafurinn he í enda orðs táknar venjulega sérhljóðann /a/ sem venjulega þýðir að orðið er kvenkyns eða 
sérhljóðan /e/ sem þýðir yfirleitt að orðið er karlkyns. í fáum tilfellum getur það táknað /o/ til dæmis í nriVty 
(Shlomo, Solomon). He getur líka verið eignarfalls viðskeyti fyrir 3. persónu eintölu kvenkyni og er þá ekki 
matris lectionis heldur samhljóðinn /h/ en í hebresku talmáli er þessi greinarmunur sjaldan gerður. 

Vav getur táknað /o/ eða /u/, og yod getur táknað /i/ eða /e/. Stundum er tvöfalt yod notað fyrir /ej/ eða /aj/ 
(þessi ritvenja þróaðist úr jiddísku). í sumum ísraelskum nútímatextum er stafurinn alef notaður til að tákna 
langt /a/ í erlendum nöfnum, einkum af arabískum uppruna. 

Aherslutákn 


Það er ekki til neitt eitt staðlað tákn til að tákna áherslu í hebreskum texta. Venjulega er ekkert tákn fyrir 
áherslu. Stundum er áhersla merkt í bænatextum þannig að þegar áherslan er ekki á síðasta atkvæði orðs er 
lítið strik sett undir fyrsta samhljóðann í fyrsta áhersluatkvæðinu. 

Seinna áhersluatkvæði í orði er hægt að tákna með lóðréttu striki sem kallast meteg Qnn), og er vinstra 
megin við sérhljóðann. 

Þessi tákn eru eingöngu notuð í niqqud texta. 

Málfræði 


í hebresku er enginn ótiltekinn greinir. Tiltekni greinirinn er -ha og er hann forskeyttur. í hebresku eru tvö 
málfræðileg kyn, karlkyn og kvenkyn. Karlkyns nafnorð enda á -ím í fleirtölu oftast eða alltaf en kvenkyns 
nafnorð á -ot. 

Heimildir 


■ Andrew Robinson, The Story of Writing (Thames & Hudson, 2007). 

■ Bjarki Már Karlsson, „Upphaf skriftar og stafrófs" (http://wayback.vefsafn.is/wayback/20051101 
195327/www3.hi.is/~bmk/upphafskriftar.php) (Skoðað 25. mars 2009) 

■ EMB. „Hvaða tungumál, fyrir utan hebresku, tala ísraelsmenn?“. Vísindavefurinn 28.7.2003. 
http://visindavefur.is/?id=3613. (Skoðað 25.3.2009). 

■ Sigurbjörn Einarsson, „Þýðingar á íslensku" (http://wayback.vefsafn.is/wayback/200712101236 
15/www.biblian.is/default.aspx?action=generaltopics&id=15) á Biblían.is (Skoðað 25. mars 
2009) 

■ Sigurvin Jónsson, „Spekin J_samhengi hellenismans" (http://sigurvin.annall.is/2006-ll-04/22. 2 
7.26/) (Skoðað 25. mars 2009) 

■ Ghil'ad Zuckermann, Language Contact and Lexical Enrichment in Israeli Hebrew (https://ww 
w.palgrave.com/gp/b ook/97814 03917232) . (ISBN 9781403917232 / ISBN 9781403938695) 
(Palgrave Macmillan, 2003). 


Tenglar 

■ Vísindavefurinn: „Hvaða tungumál, fyrir utan hebresku, tala ísraelsmenn? (http://visindavefur.h 
i.is/svar.asp?id=3613)“ 







Sótt frá ,,https://is.wikipedia.org/w/index.php?title=Hebreska&oldid=1596089' 


Þessari síðu var síðast breytt 4. júní 2018, klukkan 00:48. 

Textinn er gefinn út samkvæmt Creative Commons Tilvísun-DeilaEins leyfi. Sjá nánar í notkunarskilmálum. 




